Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXIX Blg. 2 
Enero 21, 2008 
www. philippinerevolution. net 
Editoryal 


Isiwalat ang magagandang balita 
ng armadong pakikibaka 


indi matatawaran ang inspirasyon at galak na din ito ng mahusay na pamumuno ng Partido, ng ma- 

H irite ng matatagumpay na takti- higpit at masiglang pagtupad ng BHB sa mga pampu- 
kal na opensiba at iba pang rebo- R 

lusyonaryong tagumpay sa mamama- 

yang Pilipino at mamamayan ng buong 

daigdig. 

Ang bawat tagumpay sa larangan 
ng armadong pakikibaka ay nagpapa- 
tatag sa kanilang determinasyong isu- 
long ang rebolusyon. 

Kaalinsabay, ang bawat matagum- 
pay na taktikal na opensiba ng Ba- 
gong Hukbong Bayan (BHB) ay sam- 
pal sa pasistang hukbo, sa reaksyu- 
naryong papet na estado at sa siste- 
mang ipinagtatang- 
gol nila. Inilalantad 
nito ang kasinungali- 
ngang ipinangangalan- 
dakan ng Armed Forces of 
the Philippines (AFP) na si- 
la'y nagwawagi sa despe- 
radong hangarin nilang 
gapiin ang rebolusyo- 
naryong paglaban 
ng bayan. 

Ang bawat ma- 
tagumpay na taktikal 


litikang gawain at ng lawak at lalim ng suporta ng 
mamamayan. 

Ang bawat labanan sa armadong larangan ay 
may kaakibat na labanan sa pampuli- 
tikang larangan. Nasa likod ng 
rebolusyonaryong ar- 
madong pakiki- 


na opensiba ay nagpapa- FS 
kita di lamang ng pagsu- ta 
long sa larangan ng arma- Apa z 
dong pakikibaka. Patunay a 


Mga tampok sa Mabibigo ang mga Ka Gino: Magiting 
pakana ng rehimeng at beteranong 


Panghihimasok ng US 


isyung ito... US-Arroyo PAHINA 3 | mandirigma PAHINA 6 sa Pakistan PAHINALI 


ang iba't ibang buhay-at-kamata- 
yang adhikain at isyu sa interes ng 
mamamayan. Sa bawat pagkakata- 
on, ang mga taktikal na opensiba 
ng BHB ay pinalalabas ng mga pa- 
sistang kaaway bilang “terorismo” 
sa desperasyong tabunan ang rebo- 
lusyonaryong kabuluhan ng mga ito 
at pagkaitan ng suporta ng masa. 
Kaya naman kaakibat ng bawat 
taktikal na opensiba ay napakaha- 
lagang tungkulin natin na maihatid 
sa lahat ang rebolusyonaryong 
magandang balita. Bawat taktikal 
na opensiba ay may kabuluhan hin- 
di lamang sa larangang pinaglunsa- 
ran nito, kundi sa lahat ng iba 
pang larangan, sa buong 
rebolusyonaryong kilu- 


Taon XXXIX Blg. 21 Enero 21, 2008 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 


non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


san at sa sambayanan. 

Pinakapangunahing tagapagsi- 
walat ng gayong mga balita ang 
mga rebolusyonaryong pahayagan 
at iba pang daluyan ng balita at 
impormasyong minamantine ng re- 
bolusyonaryong kilusan. Sinisikap 
din natin na gamiting daluyan ng 
gayong magagandang balita ang 
burgis na masmidya upang abutin 
ang mas malawak na mamamayan. 

Sa pamamagitan ng ating pa- 
mamahayag, natitiyak nating nai- 
palalaganap ang wastong impor- 
masyon at naipapaabot ito nang 
buo sa lahat. Gayundin, naipalili- 
wanag nang husto ang tunay na ka- 
buluhang pulitiko-militar ng mga 
naipagwawagi nating taktikal na 
opensiba. 

Kailangang sikapin ng lahat 


“na maipalathala ang mga balita sa 


larangan ng armadong pakikibaka 
sa mga pahina ng Ang Bayan. Bi- 
lang pambansang rebolusyo- 
naryong pahayagan, si- 
nisikap nating ibalita 
ang lahat ng mga 
taktikal na open- 


Nilalaman 


Editoryal 


Isiwalat ang magagandang balita 
ng armadong pakikibaka 
Mabibigo ang mga pakana 

ng mga kontra-rebolusyonaryo 
Pananalanta ng pasistang estado 
Ka Gino, beteranong mandirigma 
Panghihimasok ng US sa Pakistan 
Balita 

Bulaang ulat sa Glorietta bombing 
EDSA 2, ginunita 

Minahan, pinalayas sa N. Vizcaya 
Pagtaas ng presyo ng langis 
Memo sa midya, tinutulan 


maliit man o malaki. Kaugnay nito, 
malaki-laki pa ang mga kahinaang 
kailangang pangibabawan sa siste- 
ma ng pagpapaabot ng balita at 
impormasyon. 

Nitong nakaraan, mas malaki 
ang bilang ng matatagumpay na 
taktikal na opensiba kaysa aktwal 
na nailalathala sa AB. 

Sa harap ng panawagan ng Ko- 
mite Sentral ng Partido na patuloy 
na paigtingin ang mga taktikal na 
opensiba, inaasahan natin na lalo 
pang maraming tagumpay ang ma- 
titipon sa mga darating na buwan 
at taon. 

Inaasahan ding mapupuno ang 
mga pahina ng AB ng mga magan- 
dang balita ng tagumpay. Matata- 
mo ito sa pamamagitan ng masi- 
pag at maagap na pagpapadala 
ang lahat ng yunit ng mga ulat ng 
bawat tagumpay sa armadong pa- 
kikibaka at iba pang larangan ng 
rebolusyonaryong gawain. Ang 
pagpapadala ng mga pangkalaha- 
tang ulat at koresponsal na mala- 
limang tumatalakay sa mga rebo- 
lusyonaryong pagsulong sa kani- 
kanilang saklaw ay lubos ding ma- 
katutulong upang paghalawan ng 
aral at inspirasyon. 

Mahigpit na tungkulin ng mga 
namumunong komite ng Partido sa 
iba't ibang saklaw ang pagbaba- 
langkas ng mga pamamaraan at 
pagbubuo ng mga makinarya para 
mabilis at ligtas na maiparating sa 
Ang Bayan at kinauukulang mga or- 
gano ng Partido sa propaganda ang 
mga balita hinggil sa mga taktikal 
na opensiba, iba pang rebolusyo- 
naryong breyktru at tagumpay at 
kalagayan ng kanilang mga rebolu- 
syonaryong gawain at pwersa. 

Sama-samang pagtulungan na- 
ting mahigpit na maipatupad ang 
tungkuling maibahagi sa buong re- 
bolusyonaryong kilusan, sa samba- 
yanang Pilipino at sa buong daig- 
dig ang mga balita hinggil sa ating 
mga rebolusyonaryong tagumpay 
at pagsulong. ABI 


ANG BAYAN Enero 21, 2008 


Mabibigo ang pakana 


ng mga kontra-rebolusyonaryong pwersa 


durugin ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), Bagong Huk- 

bong Bayan (BHB) at mga rebolusyonaryong pwersa bago mata- 
pos ang 2010. Bagkus ay magpapalakas at magpapalawak ang mga ito 
para punuan ang lahat ng distritong kongresyunal at malayang makapag- 
operasyon ang mga armadong partisano sa maraming lunsod ng bansa. 


Mera ang pakana ng mga kontra-rebolusyonaryong pwersa na 


Ito ang pahayag ni Kasamang 
Jose Ma. Sison, punong konsultant 
sa pulitika ng National Democratic 
Front of the Philippines, noong 
Enero 12 bilang reaksyon sa pag- 
mamayabang ng rehimeng Arroyo 
at ng kanyang mga tauhang militar 
na nawasak umano ng Armed 
Forces of the Philippines ang 13 la- 
rangang gerilya noong 2007 at pa- 
liliitin din umano ang bilang ng 
mga gerilya ng BHB sa mas maba- 
ba sa 6,000 na lamang. 

Tinuran ni Kasamang Sison na 
bigo na durugin ang Oplan Bantay 
Laya (OBL) 2 ang kahit isang lara- 
ngang gerilya, habang ang BHB ay 
nakapagrekrut pa ng dagdag na 
mga Pulang mandirigma at nakaa- 
gaw ng daan-daang mga armas 
mula sa mga armadong tauhan ng 
estado. Binanggit din ni Kasa- 
mang Sison ang pahayag ni 
Gregorio “Ka Roger” Rosal na 
nagbabalitang kaya lamang 
ng mga armadong pwersa 
ng estado na konsentrahan 
ang di hihigit sa 10% ng 
mga larangang gerilya. At 
iyon ay sa isang takdang 
panahon lamang. Dagdag 
pa, nalilito ang mga ar- 
madong kaaway sa mata- 
gumpay na paggamit ng 
BHB ng pleksibleng takti- 
ka nito ng konsentrasyon, 
dispersal at paglilipat ng 
pwersa batay sa itinatakda ng ka- 
lagayan. 


Ipinahayag ng Komite Sentral 


ng PKP na nakapagbibigay na 
ngayon ng pulitiko-militar na edu- 


ANG BAYAN Enero 21, 2008 


kasyon at pagsasanay sa libu-li- 
bong kadre ng Partido at mga upi- 
syal ng BHB para pabilisin ang 
pagpapalawak at konsolidasyon ng 
BHB. Nagbubuo ito ng mga panre- 
hiyon at pamprubinsyang kumand 
ng BHB kasama ang mga panagu- 
pang platun nito, at nagpaparami 
ng mga larangang gerilya para pu- 
nuan ang lahat ng 173 distritong 
kongresyunal sa mga lalawigan at 
para makakilos ang mga armadong 
partisano sa 44 na distritong kon- 
gresyunal sa kalunsuran. Bubuuin at 
sasanayin din ang mga 

yunit ng 


milisyang bayan at mga yunit para 
sa pagtatanggol-sa-sarili sa mga 
kinikikilusang baryo. 

Suntok sa buwan. Paulit-ulit 
na nagpapanukala sa rehimeng Ar- 
royo ang NDFP para muling buhayin 
ang pormal na usapang pangkapa- 
yapaan o kahit man lamang ituluy- 
tuloy ang mga “exploratory” na ne- 
gosasyon bago ang pormal na pag- 
uusap. Ngunit patuloy na binabale- 
wala ito ng rehimen dala ng walang 
batayang pagkahumaling nito sa 
suntok sa buwang pangarap na ma- 
pagpasyang malulumpo na nito ang 
39-taong armadong rebolusyon ng 
Maoistang partido bago ang 2010. 

Batid ng rehimeng Arroyo na 
lalo pang lumakas ang armadong 
rebolusyonaryong kilusan at nai- 
lantad na rin sa publiko ang pagka- 
bigo ng Oplan Bantay Laya I at ka- 
salukuyang OBL 2 nito. Gayunman, 
nagpapatuloy pa rin ito sa pagpa- 
palabas ng mga saywar na pahayag 
para tabunan ang kabiguan nito at 
ang mga tagumpay ng rebolusyo- 
naryong kilusan para patuloy na 
linlangin ang mamamayan. 

Ayon sa Komite Sentral ng Par- 
tido, ang armadong rebolu- 
syon ay patuloy na umuunlad 
at umaabante tungo sa mas 
mataas na antas ng digmang 

bayan. Determinado ang rebolu- 
syonaryong mamamayan at pwersa 
sa kanilang plano at taglay nila 
ang organisadong lakas at kakaya- 
hang isakatuparan ito. Sasamanta- 
lahin nila ang lalong lumalalang ka- 
lagayan ng sosyo-ekonomiko at 
pampulitikang krisis. Bago at pag- 
katapos ng 2010, maglulunsad ang 
armadong rebolusyon ng mga takti- 
kal na opensiba para pabulaanan 
ang ipinangangalandakang mga ta- 
gumpay militar ng rehimeng Arroyo, 
dagdag pa ni Kasamang Sison. WŒ 


3 


National ID system at Cha-cha ni Arroyo 


Pakana para mangunyapit sa poder 


poder, muling itinatambol ni Gloria Arroyo ang matagal nang nau- 


Ue patuloy na makapangunyapit at mapahaba ang pananatili sa 


udlot na planong national identification (ID) system at pagbabago 


sa saligang batas. 

National ID system. Tinalakay 
ito nitong Enero 7 sa isang kumpe- 
rensya ng matataas na upisyal ng 
militar at pulisya na dinaluhan ni 
Arroyo sa Camp Aguinaldo. Inata- 
san ni Arroyo ang Department of 
National Defense na pag-aralan 
kung paano ilulusot ang sistemang 
ID sa mga balakid na probisyon ng 
saligang batas ng Pilipinas at sa 
mga nauna nang desisyon ng Korte 
Suprema laban dito. Tinatarget ni 
Arroyo na maipatupad ang siste- 
mang ID ngayong taon. 

Sa tulak ng US, ipinatutupad na 
ngayon ang isang sistemang ID sa 
mga komunidad sa Sulu bilang ba- 
hagi ng pagkontrol sa populasyon 
sa ngalan ng pagsugpo sa Abu Sa- 
yaff. Ipinatutupad na rin ito sa 
isang barangay sa Davao City. Ma- 
linaw na ginagawang laboratoryo 
ang mga lugar na ito sa planong 
implementasyon ng sistemang ID 
sa buong bansa. 

Idinadahilan ng rehimen na 
makatutulong daw ang pamban- 
sang sistemang ID sa pagsugpo sa 
mga kriminal at sa tinatagurian ni- 
tong mga “terorista.” Pinalalabas 
ng rehimen na ang ID na ito ay 
magkokonsolida lamang sa iba't 
ibang ID tulad ng Social Security 
System ID at Philippine Health Cor- 
poration (PhilHealth) card at mag- 
lalaman lamang ng mga batayan at 
dati nang impormasyong nasa 
ibang ID. 

Ang totoo, itinutulak ng AFP at 
PNP ang pambansang ID sa balang- 
kas ng kontra-rebolusyonaryong 
Oplan Bantay Laya 2 at pagsupil sa 
mga kalaban ng rehimen. Ang tu- 
nay na layunin sa likod ng pagtutu- 
lak ng pambansang ID ay ang pag- 


4 


papahigpit ng pagmanman sa ma- 
mamayan at pagkontrol sa kanilang 
pagkilos. Nais ng rehimen na agap- 
an ang anumang kilusang magpa- 
patalsik dito sa poder o pipigil sa 
plano ni Arroyo na manatili sa 
pwesto lampas pa sa 2010. Tiyak 
na gagamitin ang ID sa panghaha- 
ras at panggigipit sa mga grupo at 
indibidwal na anti-Arroyo. 

Walang ibang maaasahan sa 
pambansang sistemang ID kundi 
ang pagdami ng kaso ng paglabag 
sa karapatang-tao at pagsikil sa 
kalayaang sibil ng mamamayan. 

Katunayan, mas matindi pa ang 
pambansang sistemang ID sa siste- 
mang sedula na ipinatupad ni Gen. 
Jovito Palparan noong siya ang ku- 
mander ng 7th Infantry Division sa 
Central Luzon. 
Matatandaang 
inobliga niya Ẹ 
at ng kanyang ft 
mga tropa ang 
mama- 
mayan | 


Ecija, 
Bulacan at 
iba pang ka- 
nugnog na la- 
lawigan na mag- 
karoon ng sedu- 
la. Sinumang / 
walang sedula 
ay agad na pi- kA 
nararata- KA 
ngang hindi N; 
tagaroon at myem- 

bro o tagasuporta ng BHB. Mahaba 
ang listahan ng paglabag sa kara- 
patang-tao dahil sa sistemeng se- 
dula ni Palparan. 


Charter Change. Habang papa- 
lapit ang eleksyong 2010, mas na- 
giging aligaga si Arroyo sa kanyang 
kapit sa kapangyarihan. Kaya muli 
niyang itinutulak ang pagbabago 
sa saligang batas upang makapa- 
natili pa siya sa poder. 

Sa ngayon, sinusubukan niyang 
gawing sangkalan ang pakikiba- 
kang Moro sa pagsasabing masoso- 
lusyunan ng pagbabago sa saligang 
batas ang mga ipinaglalaban ng 
Moro Islamic Liberation Front 
(MILF). Ito ay sa usapin ng ances- 
tral domain (o lupaing ninuno) na 
pinalalabas ng rehimen na bara at 
sanhi ng pagtigil ng usapang pang- 
kapayapaan sa pagitan nito at ng 
MILF. 

Ayon kay Jesus Dureza, presi- 
dential peace process adviser, solu- 
syon para sa mamamayang Moro 
ang pagbabago tungong sistemang 
pederal. Mariin naman itong tinu- 
ligsa ng MILF sa pamamagitan ni 
Eid Kabalu, civil-military affairs 
chief ng MILF. 
Ayon sa kanya, 
wala silang na- 
pagkaisahan sa 
usapang pang- 
kapayapaan sa 
pagitan nila at 
ng gubyerno 
j ni Arroyo na 
ang pagpipinal 
ng kanilang ka- 
sunduan ay iaang- 
kla sa pagbabago sa 
saligang batas. 

Kasabay nito, 
naghahanda na rin 
== ng panibagong pa- 
- nukala ang mga ali- 
pures ng rehimen sa Kongreso. Nag- 
sisimula na ring magpakulo ng pa- 
nibagong People's Initiative ang 
Union of Local Authorities of the 
Philippines (Ulap). [AB] 


ANG BAYAN Enero 21, 2008 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Lider ng kabataang Moro 
at lider-magsasaka ng Masbate, pinaslang 


sa bansa. Isang lider magsasaka ang pinaslang sa Masbate at 


We: puknat ang mga pamamaslang at iba pang abusong militar 


isang lider kabataang Moro ang pinatay sa Zamboanga Sibugay 
nitong Enero. Patuloy din ang harasment sa mga progresibo at pang- 
gigipit sa masang magsasaka sa kanayunan. 


Enero 16. Dinukot at pinaslang 
ng mga elemento ng 5th Regional 
Mobile Group ng PNP si Teldo Reba- 
monte, 45, lider ng Masbate Peo- 
ple's Organization. Dinukot si Re- 
bamonte noong Enero 12 at natag- 
puan ang kanyang bangkay na may 
mga palatandaan ng tortyur sa Ba- 
rangay Nabasagan, Claveria, Mas- 
bate. Nakatakda sanang dumalo si 
Rebamonte sa paggunita sa Men- 
diola Massacre. 

Enero 11. Mahigit 20 Dumagat 
mula sa Quezon ang pinwersa ng 
militar na magtreyning para sa Ci- 
tizens Armed Forces Geographical 
Unit. Pagkaraan ng tatlong ling- 
gong pagsasanay, apat na Dumagat 
ang tumakas dahil pinilit silang 
gumawa ng mga bagay na labag sa 
kanilang kagustuhan. Sa takot na 
bweltahan sila ng militar, sapilitan 
silang lumikas. Dalawang pamilya 
ng Dumagat ang nasa Metro Manila 
ngayon para makaiwas sa haras- 
ment ng militar. Ipinatutupad nga- 
yon ng AFP ang matitinding opera- 
syong militar sa Quezon, isa sa 
mga prayoridad na erya ng Oplan 
Bantay Laya 2. 

Enero 10. Iligal na ina- 
resto ng mga pwersang mi- 
litar at pulis sa Sta. Ma- 
ria, Bulacan si Glicerio 
“Ka Choy” Pernia, lider 
ng PKP-BHB sa Albay 
at konsultant ng NDF 
Peace Panel. Ang pag- KK. 
aresto kay Pernia ay la- `.. 


ANG BAYAN Enero 21, 2008 


bag sa Joint Agree- 
ment on Safety and 
Immunity Guaran- 
tees. Iginiit ng 
NDF-Bicol ang aga- 
rang pagpapalaya 
kay Pernia sa bata- 
yang makatao dahil 
siya ay may altapre- 
syon, sakit sa puso 
at sakit sa bato. 
Enero 8. Pina- 
tay ng gwardya ng isang plantas- 
yon ng saging si Sahiron Banggot, 
22, vice chairman ng Liga ng Kaba- 
taang Moro (LKM) at estudyante ng 
Bacalan National High School sa 
Zamboanga Sibugay. Myembrong 
organisasyon ng Suara Bangsamoro 
ang LKM. Si Banggot at ang kan- 
yang kaibigang si Joe Enriquez, 22, 
ay papunta sana sa plantasyon ng 
Tambanan Agrarian Reform Be- 
neficiary Multi-Purpose Coopera- 
tive (TARBEMCO) nang pagbabarilin 
ng naturang gwardya. Pitong tama 
ng bala ang ikinamatay ng biktima. 
Si Enriquez naman ay ikinulong sa 
isang abandonadong 
silid sa isang gusali ng 
plantasyon at pinaka- 
walan kinabukasan. 
Saka na lang nalaman 
ng mga magulang ni 
Banggot ang sinapit 
ng kanilang anak. 
Disyembre 22, 
2007. Wasak na ka- 
bahayan at paara- 


F 


bg 


3 


tf 


ki 


na 


lan, nagkalat na mga libro at ga- 
mit-paaralan, nawawalang mga 
alagang baboy at manok at nagla- 
hong suplay ng bigas. Ito ang na- 
datnan ng mahigit 2,000 bakwit 
mula sa 12 barangay ng 
Andap Valley, Lianga, 
Surigao del Sur apat na 
araw bago mag-Pasko. 
Walang ibang may kaga- 
gawan nito kundi ang 
militar, anila. Hindi sila 
naniwala sa pahayag ni 
Maj. Samuel Sagun, ta- 
gapagsalita ng 4th ID 
na nakabase sa Cagayan 
de Oro City, na mga ge- 
rilyang pwersa ng BHB 
ang responsable sa naturang pana- 
nalanta. 

Disyembre 2007. Apat na li- 
der-simbahan ng Iglesia Filipina 
Independiente ang nakatanggap ng 
banta sa kanilang buhay at mahig- 
pit na minamanmanan ng mga ber- 
dugo ng rehimeng Arroyo. Ang 
apat ay sina Bishop Delfin Callao 
Jr. ng Davao (City, Rev. Eleuterio 
Revollido ng Urdaneta City, Rev. 
Gilbert Garcia ng San Clemente, 
Tarlac at Rev. Antonio Ablon ng Ca- 
gayan de Oro City. Dagdag pa, ilang 
beses na pwersadong pinasok ng 
mga ahente ng militar ang kum- 
bento ni Reverend Garcia. Sa kabi- 
la ng pag-uulat na ginawa ni Rev. 
Garcia tungkol sa naturang pan- 
loloob ay walang ginawa ang mga 
pulis. Nakatanggap din siya ng text 
message mula sa isang umaming 
pumatay kay Bishop Alberto Ra- 
mento noong Oktubre 2006 na nag- 
sabing siya na ang isusunod. 
Myembro si Reverend Garcia, 25, ng 
Promotion of Church People's Res- 


5 


ponse. Noong siya'y estudyante pa, naging tagapangu- 
lo siya ng Seminarians on Transformation and Nationa- 
lism at Council of Seminarians. 

Mga lider-manggagawa, biktima ng pamamas- 
lang, harasment. Iniulat ni Anakpawis Rep. Crispin “Ka 
Bel” Beltran na 33 sa 144 kaso ng pamamaslang ng mga 
lider-unyon noong 2007 ay naganap sa Pilipinas. Naiu- 
lat din na nagkaroon sa bansa ng mahigit 800 kaso ng 
pambubugbog at tortyur ng mga lider-unyon at aktibis- 
ta. Ang naturang ulat ay nakapaloob sa 2007 Survey of 
Trade Union Rights Violations na ipinalabas ng Interna- 
tional Trade Union Confederation. Isinampa ni Ka Bel 
ang House Resolution 299 noong Enero 6 na nanana- 
wagan sa House of Representatives Committee on Civil, 
Political and Human Rights at Committee on Labor and 
Employment na gumawa ng imbestigasyon sa naturang 
paglabag. Iminungkahi rin ni Beltran na imbestigahan 
ang patuloy na pagmamanman, harasment at pagdukot 
ng mga elemento ng militar sa mga lider-unyon at taga- 
suporta ng karapatan ng mga manggagawa laluna sa 
Central Luzon. Kasama niyang nagsampa ng naturang 
resolusyon sina Bayan Muna Rep. Satur Ocampo at Teo- 
doro Casiño at Gabriela Rep. Liza Maza at Luzviminda 
Ilagan. 

Pamilya ng dinukot na mga Aeta, ginawaran ng 
writ of amparo. Inaprubahan ng korte nitong Enero 9 
ang petisyon para sa writ of amparo na isinampa ng 
pamilya ng dalawang nawawalang Aeta. Alinsunod rito 
ay tinukoy ng pamilya ng mga 
biktima sina 2Lt. Ali Sumangil at 
isang Sergeant Villalobos bi- 
sf lang responsable sa pag- 
£ dukot kina Nicolas Sanchez 
J at pinsan nitong si Heherson 
A Medina noong Setyembre 17, 2006 

sa Capas, Tarlac. Isinampa ang 
petisyon para sa writ of amparo ni Cleofas Sanchez, ina 
ni Nicolas Sanchez. Napag-alaman din sa pagdinig na 
ikinulong sina Sanchez at Medina sa Fort Magsaysay, 
Palayan City, Nueva Ecija at pinilit maging alila ng mi- 
litar habang binabantayan ng mga tauhan ng Camp Bra- 
vo ng 71st IB sa loob ng Hacienda Luisita, Tarlac City. 
Inihayag ng isang testigo, si Josephine Victoria na 
nakita niya ang dalawa sa Camp Servillano Aquino ng 
Northern Luzon Command sa San Miguel, Tarlac. 

Unang hiniling ni Sanchez sa Korte Suprema na big- 
yan sila ng permanenteng proteksyon at payagan silang 
inspeksyunin ang Camp Servillano Aquino at ang mga 
kampo ng 71st IB sa Tarlac, at Fort Magsaysay sa 
Palayan City, Nueva Ecija, kung saan pinaniniwalaang 
itinatago ng militar ang dalawang biktima. Kinatigan 
ng Korte Suprema ang kanyang petisyon at iniatas nito 
sa Court of Appeals na dinggin ang kaso. ABI 


6 


Ka Gino: Magiting 
at beteranong 
Pulang mandirigma 


sa si Kasamang Gino sa mga huwarang rebolu- 
[ier Pilipino na taimtim na nagliling- 

kod sa sambayanan sa abot ng kanyang maka- 
kaya kahit sa harap ng napakarami at napakabibi- 
gat na kahirapan, sakripisyo at pagsubok. Sa ka- 
salukuyan, isa si Ka Gino sa pinakamatagal nang 
kadre ng Partido at mandirigma ng Bagong Huk- 
bong Bayan sa Cagayan Valley. Ang kanyang per- 
sonal na kasaysayan ay mahigpit na nakahabi sa 
makulay na kasaysayan ng rebolusyonaryong kilu- 
san sa hilagang silangang Luzon. 

Nagsimulang kumilos si Ka Gino noong huling 
bahagi ng dekada 1960 noong siya ay binata pa 
lamang. Mula Pangasinan, napilitang lumipat ang 
kanilang pamilya sa Timog Isabela noong dekada 
1950 bunsod ng matinding kahirapan. Ang kani- 
lang nilipatang baryo sa Forest Region ng Isabe- 
la ay isa sa mga lugar na unang kinilusan ng BHB. 

Wala pang isang buwan mula nang itatag ang 
BHB sa Tarlac, agad nagsimulang magsagawa ng 
panlipunang pagsisiyasat at gawaing masa sa Fo- 
rest Region ang ilang kadreng galing sa Central 
Luzon. Kasama nila ang ilang bagong litaw na 
pwersang tubong-Isabela. Noong katapusan ng 
1969, bukod sa Forest Region, ay nakapagsimula 
na ring umugat ang rebolusyonaryong kilusan sa 
ilang kapatagang bahagi ng prubinsya. 

Bunga ng mahigpit na pagtangan sa linya ng 
bagong demokratikong rebolusyon, mabilis na 
umunlad ang rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon 
ng Cagayan. Sa loob ng maikling panahon, uma- 
bot na sa 120 ang naitayong mga Komiteng Pang- 
organisa ng Baryo (KPB) at mga Komiteng Rebo- 
lusyonaryo ng Baryo (KRB). 

Mabilis na lumaki ang BHB. Nabuo sa Isabela 
ang unang pangunahing yunit panlaban sa buong 
rehiyon. Bago magtapos ang 1972, mayroon na 
ritong dalawang kumpanya (Coy A at Coy B) na 
sumasaklaw sa tig-1,000 kataong milisyang ba- 
yan. Lumaganap ang maliliit na aksyong militar 
ng BHB. Malao'y lumagablab ang mga taktikal na 
opensiba sa iba't ibang lugar sa Isabela. 

Pumaloob si Ka Gino sa Kabataang Makabayan 
noong 1969. Makaraan ang ilang buwan, nahirang 
siyang pinuno ng lokal na tsapter ng KM sa kani- 


ANG BAYAN Enero 21, 2008 


lang baryo. Lumalim ang kanyang 
pag-unawa sa lipunan at rebolu- 
syon sa pamamagitan ng matiya- 
gang pagdalo sa mga rebolusyona- 
ryong pag-aaral. Makaraan ang 
ilang taon, naging pinuno siya ng 
isa sa pinakaunang milisyang ba- 
yang naitatag sa buong prubinsya. 

Minsa'y dumalo siya sa isang 
pulong ng mga milisyang bayan na 
umabot sa 1,000 katao. Kumalat 
ang balita tungkol sa malaking 
pagpupulong na ito na isa sa na- 
ging dahilan ng pag-init ng lugar. 


NANG ideklara ang batas militar 
noong Setyembre 1972, itinuon ng 
diktadurang US-Marcos ang pinaka- 
maririin at pinakamararahas na 
atake kapwa sa mga rebolusyona- 
ryong pwersa sa rehiyon ng hila- 
gang silangang Luzon at laban sa 
mamamayang Moro. Di bababa sa 
7,000 tropa ng AFP ang ginamit ng 
diktadura sa sunud-sunod na kam- 
panyang militar mula 1972-1976 
na itinutok sa Isabela at Nueva 
Vizcaya. 

Dinanas ni Ka Gino at ng pamil- 
ya niya ang lupit ng matinding 
pang-aatake ng kaaway. Noong 
1972, dinakip at ikinulong siya at 
ang kanyang mga kapatid. Sa ilang 
buwan nilang pagkakabilanggo, 
pwersahan silang inalila at inabuso 
ng kaaway. Nang magkaroon ng 
pagkakataon, tumakas sila at dumi- 
retso sa pinakamalapit na kampo 
ng BHB at sumapi sa yu- 
nit doon. Ma- 
rami pa mula 


ANG BAYAN Enero 21, 2008 


gar ang nagpasyang sumapi sa 
BHB, kabilang ang ama nina Ka Gi- 
no. 

Mula noon, nasaksihan at na- 
ging bahagi si Ka Gino ng pangka- 
lahatang kasaysayan ng rebolusyo- 
naryong kilusan sa rehiyon. Nara- 
nasan niya ang hakbang-hakbang 
na pagbubuo ng mga base ng rehi- 
yon, ang mga taktikal na opensiba 
ng BHB dito, ang magiting na pag- 
harap ng hukbong bayan at ng re- 
bolusyonaryong masa sa mga atake 
ng kaaway, at ang mga liku't ikot at 
tagumpay ng rebolusyonaryong ki- 
lusan sa kanilang lugar at sa iba 
pang bahagi ng rehiyon. 

Matinding hirap ang naranasan 
nina Ka Gino at mga kasama sa re- 
hiyon sa pag-iwas at pagtatanggol 
sa matinding kampanya ng pagkub- 
kob-at-paglipol ng kaaway sa 
unang yugto ng pagtatatag ng ba- 
se ng hukbong bayan sa Forest Re- 
gion ng Isabela. Dinumog ito ng 
kaaway, at pwersahang pinalikas 
ang 50,000 kataong naninirahan 
doon sa balangkas ng “pagkakait 
ng base sa mga rebolusyonaryo.” 
Itinakdang “free fire zone” at “no 
man's land” ang buong lugar. Sinu- 
mang matagpuan ng kaaway ay ka- 
agad pinapatay. 

Naranasan nina Ka Gino ang 
walang pakundangang lupit ng ka- 
away sa pagsasagawa nito ng bio- 
chemical warfare. Ang mga ilog ay 
nilason ng kaaway. Nagpakawala rin 
ng “Japanese mosquito” para kuma- 
lat ang malarya sa Forest Region ng 
Isabela. Maraming Pulang mandirig- 
ma at taumbaryo ang tinamaan ng 
malarya at iba pang sakit na hu- 
mantong sa 
epidemya. 

Ilang pla- 
tun ng 


ang na- 
paralisa da- 


hil sabay-sabay o sunud-sunod na 
nagkasakit ang mga mandirigma. 

Naging malaking suliranin ang 
pagkagutom dahil sa paninira ng 
kaaway sa natatagpuan nilang mga 
pananim sa bukid, kaingin, hayop 
at lahat ng iba pang makakain. Na- 
ging malaking operasyon kapwa ng 
mga kasama at taumbayan ang 
paghahanap at pagpapalitaw ng 
pagkain at iba pang saligang pa- 
ngangailangan. 

Ipinanawagan ng mga kasama 
ang linyang huwag lumikas ang 
masa at sa halip ay tumungo sa ka- 
laliman ng kagubatan at magbukas 
ng mga bagong tirahan nila roon. 
Dahil nilikas ng taumbaryo ang ka- 
nilang mga bahay, nahiwalay ang 
hukbong bayan sa masa. Nawasak 
ang naitayong mga rebolusyona- 
ryong organisasyong masa at orga- 
no ng kapangyarihang pampulitika. 

Matingkad na pagkakamali sa 
panahong ito ang wala-sa-pana- 
hong konsepto ng “baseng purok” 
na dogmatikong kopya sa karana- 
san ng digmang bayan sa (China. 
Kumitid ang kinikilusang erya na 
kalakha'y baseng pisikal na lamang 
laluna nang tumungo sa gubat o 
kasa-kasama na ng hukbo nila ang 
ilan na lamang na natitira roong 
taumbaryo. Adelantadong nagman- 
tine at nahirati na lamang sa por- 
masyong kumpanya ng regular na 
pwersang makilos ang mga kasama 
at walang napaunlad na kasanayan 
sa pormasyong platun at sa mga 
taktika at teknika sa paglaban ng 
maliliit na yunit. 

Noon pa man, may mga kasama 
nang nagpanukalang lumipat na si- 
la sa malawak at mataong kapata- 
gan sa prubinsya ng Cagayan at iba 
pang lugar para kagyat na makala- 
bas sa kubkob ng kaaway. Iminung- 
kahing magpalawak, magpalakas at 
bumuo muli ng baseng masa sa 
ibang mga lugar habang nakakon- 
sentra ang kaaway sa kagubatan ng 
Isabela na saka na lamang balikan 
ito sa panahong mas maluwag na 


7 


ang kalagayan. Ngunit di pa 
ito gaanong pinapansin at sa 
halip ay iginiit pa rin ang ka- 
pasyahang ipagtanggol ang 
baseng pisikal. 

Sa ganitong kalagayan, 
humantong ang Pulang hukbo 
sa madalas na pagtatago sa 
kagubatang pinaliligiran, si- 
nusuyod at binobomba ng ka- 
away. Naganap ang sunud-su- 
nod na depensibang pakiki- 
pagsagupa. Umabot sa 70% 
ng mga pinuno't tauhan at 
malalakas na armas ng BHB 
ang nawala. Naging lubhang 
pasibo ang hukbo sa pulitika't 
militar at kumalat ang demo- 
ralisasyon. Sa kabila ng 
matitinding kahirapan, tu- 
mampok ang kabayanihan ng libu- 
libong kasama at rebolusyonaryong 
masa. Marami ang nakulong at pina- 
hirapan sa mga kampo ng kaaway. 
Daan-daang mga kasapi ng Partido, 
Pulang mandirigma at rebolusyo- 
naryong pwersa ang naging martir. 

Inilunsad noong Nobyembre 
1974 ang Kumperensyang Pampuli- 
tika at Militar. Binalikan at sinuri 
ang apat na taong karanasan ng re- 
bolusyonaryong pakikibaka sa rehi- 
yon. Pinuna ang “labanang gasga- 
san” at “labanang mapagpasya” sa 
harap ng superyor na lakas ng mga 
tropa ng kaaway. Pinuna ang wala 
sa panahong pagtatanggol ng “ba- 
seng purok” lalo't wala nang supor- 
tang masa. Pinagpasyahan sa kum- 
perensya ang paglilipat ng kalak- 
han ng Pulang hukbo sa malalawak 
na mga lugar sa hilaga, timog at 
kanluran kung nasaan ang masa at 
relatibong mahina ang presensya 
ng kaaway. Tinukoy na panguna- 
hing direksyon ng paglipat ng ka- 
lakhan ng pwersa ang prubinsya ng 
Cagayan at segundaryo ang prubin- 
sya ng Aurora. Tinukoy din ang 
prubinsya ng Kalinga-Apayao. 

Kabilang si Ka Gino sa unang 
grupong nagsagawa ng makasaysa- 
yang martsa mula sa Forest Region 


8 


É 
lezo 


ng Isabela noong 1974. Ngunit sa 
halip na tumungo sa Cagayan na si- 
yang itinakdang direksyon nila, tu- 
mungo ang grupo nila sa Nueva 
Vizcaya at Quirino (patungong Au- 
rora). Matapos makalusot sa ma- 
sinsing operasyon at mga atake ng 
kaaway ay nakarating sa Aurora 
ang ilang pwersa. May mga nakalu- 
sot din patungong Kalinga-Apayao. 
Ngunit naobligang bumalik ang 
marami sa kanila, kabilang si Ka Gi- 
no, ilang buwan matapos harapin 
ang matitinding atake ng kaaway. 

Pagkabalik sa Forest Region, 
napabilang si Ka Gino sa mga ina- 
tasang magrekober ng mga sonang 
gerilya sa mga baryo ng Echague at 
Jones na nasa gilid ng kagubatan. 
Sa panahong ito, lalong nahasa 
ang katatagan ni Ka Gino sa pagsi- 
sikap na bumutas ng mga bagong 
erya at balikan ang mga naiwang 
lugar sa harap ng matinding atake 
ng kaaway. Pinangibabawan niya 
ang hinagpis na dulot ng pagkama- 
tay ng isa niyang kapatid sa isang 
labanan. Nalagpasan niya ang ma- 
tinding demoralisasyon na dumapo 
sa kanilang yunit dala ng matin- 
ding pagod, pagkagutom, pagkaka- 
sakit at pagkamatay ng maraming 
kasama. 


Kasama si Ka Gino nang 
isagawa na ang malakihang 
paglipat ng pangunahing 
pwersa ng BHB tungong Ca- 
gayan. Mula sa pagkakahu- 
lagpos sa gipit na lugar at 
kubkob ng kaaway at pag- 
karating sa mas maluluwag 
at matataong lugar, nakasa- 
UH ma si Ka Gino sa pagbwelo 
] ng gawaing masa, pagpapa- 
laki ng hukbong bayan at 
pagsusulong ng iba pang 
rebolusyonaryong gawain. 

Samantala, ang iba 
pang pwersa ng BHB na na- 
karating sa Aurora at nakaa- 
bot pa sa Nueva Ecija at si- 
langang bahagi ng Panga- 
sinan ay nakapagpalawak 
ng rebolusyonaryong kilusan at na- 
katulong sa pagpapalawak ng rebo- 
lusyonaryong kilusan sa silangang 
bahagi ng Central Luzon. Gayun- 
din, ang mga nakarating sa Kali- 
nga-Apayao ay nakapagpalawak 
din at nakaugnay sa ibang mga ka- 
sama sa Cordillera. 

Pagkalipas ng halos apat na de- 
kada, walang patid at patuloy na 
nakikibaka para sa rebolusyon si Ka 
Gino. Nakasama siya sa liko't pihit 
ng rebolusyon. Determinado siyang 
sumama sa tuluy-tuloy pang pagsu- 
long ng digmang bayan. 

Hindi lamang isang subok at 
magiting na kadre at mandirigma 
si Ka Gino. Isa rin siyang huwa- 
rang ama, asawa at anak. Mula 
nang sumapi si Ka Gino sa BHB, 
hindi tumigil ang pag-ugnay at re- 
bolusyonaryong pagpapayo, pag- 
himok at pagpapataas niya ng mo- 
ral ng pamilya. Kaya rin hindi na- 
putol ang suporta sa kanya ng ka- 
nyang pamilya. 

Katunayan, marami sa kanila, 
kabilang ang kanyang mga anak, ay 
aktibo rin sa rebolusyonaryong 
kilusan. Inaasam niyang balang 
araw, maging ang kanyang mga apo 
ay makakasama rin niya sa pagsu- 
sulong ng rebolusyon. ABI 


ANG BAYAN Enero 21, 2008 


SA IBAYONG DAGAT KP 
Panghihimasok ng US sa Pakistan 


oong Disyembre 27, pinatay si Benazir Bhutto, dating Prime Minis- pakalmahin ang krisis pampulitika 

N at sa gayo'y mapangalagaan at ma- 

itulak pa ang pampulitika at pang- 

militar na interes ng US sa Pakistan 
at sa saklaw nitong rehiyon. 


ter ng Pakistan. Binaril at pinasabugan ng malakas na bomba si 
Bhutto sa syudad ng Rawalpindi habang nangangampanya sa elek- 
syon. Si Bhutto ang pinuno ng Pakistan People's Party, isang mayor na 
partidong tumatakbo sa eleksyong ipinatawag ni Gen. Pervez Musharraf 


sa udyok ng imperyalismong US. 
Sa loob at labas ng Pakistan, 
umalingawngaw ang pagbatikos sa 
diktadurang Musharraf dahil pi- 
naniniwalaan ng marami na ang 
diktador ang siyang nasa likod ng 
pagpatay kay Bhutto. Sa harap ng 
protesta, ipinagpaliban ni Mushar- 
raf ang napipintong eleksyon ni- 
tong Enero. Sinamantala niya 
ang nalikhang kaguluhan para 
muling magdeklara ng emergency 
rule at patindihin ang lantarang 
pasistang diktadura laban sa ma- 
mamayan ng Pakistan. 
Pabalat-bungang nagpahayag 
ng pagkadismaya ang US sa pag- 
paslang kay Bhutto na anito'y 
isang “hakbang paurong” sa pagsi- 
sikap na “ibalik ang demokrasya” 
sa Pakistan. 
Sadyang hindi 
lihim ang pang- 
hihimasok ng US 
sa Pakistan. Sa 
isang panig, to- 
do-todo nitong 
sinusuportahan 
ang pasistang 
rehimen ni Mu- 
sharraf. Sa kabi- 
lang panig, iti- 
nutulak nito ang 
planong gawing 
Prime Minister si 
Bhutto sa pama- 
magitan ng elek- 
syon, habang 
nananatiling 
presidente si 
Musharraf. Alin- 
sunod sa pla- 


Arabian Sea 


ANG BAYAN Enero 21, 2008 


Afghanistan 


nong ito, umuwi si Bhutto sa Pa- 
kistan noong Oktubre 2007 mula sa 
matagal na pagkakadistiyero para 
makapangampanya sa eleksyon. 
Itinulak ng US ang planong ito 
sa hangaring bigyan ng sibilyang 
anyo ang pasistang gubyernong 
militar ni Musharraf, pahu- 
pain ang mga kon- 
n tradiksyon sa 
hanay ng 
nagha- 


Interes ng US sa Pakistan 

Mula nang agawin ni Musharraf 
ang kapangyarihan sa Pakistan sa 
pamamagitan ng isang kudetang 
militar noong 1999, itinuring na si- 
ya ng US bilang susing alyado sa 
teroristang gera nito sa ngalan ng 
"paglaban sa terorismo.” 

Estratehiko para sa US ang Pa- 
kistan dahil nagagamit itong lunsa- 
ran ng panghihimasok nito sa mga 
kanugnog nitong ban- 


sa: Afghanistan, 

at: China, India at 
YN Iran. Malakin 
N salik din sa 
NN | kahalagahan 


ng Pakistan 
sa paghahari 
at implu- 
wensya ng 
US sa rehi- 
yon ang pag- 
kakaroon ng 
Pakistan ng armas nukleyar. Da- 
hil sa mga ito, malaon nang nag- 
sisilbi ang Pakistan bilang lunsa- 
ran ng panghihimasok-militar at 
pagpapalawak ng kapangyarihan 
ng US. Tumatayo ito bilang “pan- 
rehiyong sentro ng kapangyari- 
hang militar” ng US sa South Asia 
hanggang Central Asia. 

May mahaba nang kasaysayan 
ang US ng pagsusuhay ng magka- 
kasunod na mga pasistang dikta- 
dura sa Pakistan para mas mabi- 
sa nitong magamit ang bansa sa 
panghihimasok sa mga usapin sa 
rehiyon at mga kanugnog na 
bansa. 


KP SA IBAYONG DAGAT 


Mula pa noong 1953, makara- 
ang mapatalsik sa isang kudetang 
sinuhayan ng US ang kauna-unang 
sibilyang gubyerno sa bansa at 
pagpapalit dito ng diktadura ni 
Gov. Gen. Ghulam Mohammad, pi- 
nopondo- Ng 
han na ng 
US ang mga rehi- @ 
men at militar sa Pa- By 
kistan. Kagyat na hina- 
ngad noon ng US na ga- 
mitin ang Pakistan na 
pantapat sa sosyal imper- R. 
yalistang Soviet Union at sa /f ,! 


impluwensya nito sa kanug- WWW, 


nog na Afghanistan. 
Mula noon, sunud-su- 


nod ang pagtatayo ng mga dikta- 
2 


durang militar na pawang nagsil- 
bing papet ng US. Sinuhayan ng 
US ang diktadura ni Gen. Moham- 
mad Zia-ul-Haq, na nagpatalsik sa 
pamamagitan ng kudeta noong 
1977 at bumitay makaraan ang da- 
lawang taon kay Prime Minister 
Zulfikar Ali Bhutto, ama ni Benazir 
Bhutto. Makaraan ito, ibayong pi- 
nalaki ng US ang suporta sa rehi- 
men ni Zia-ul-Hag para magamit 
ito sa pakikipagsabwatan sa mga 
grupong Taliban at al-Qaeda laban 
sa direktang okupasyon at pagdag- 
sa noon ng mga tropa ng Soviet 
Union sa Afghanistan. Kahit um- 
atras na ang Soviet Union sa 
Afghanistan noong 1989, nagtu- 
luy-tuloy pa rin ang buhos ng sup- 
ortang pinansyal at militar ng US 
sa mga reaksyunaryo at papet na 
rehimen sa Pakistan. 

Makaraang maibagsak ang Tali- 
ban at makapagtayo na ng maka- 
imperyalistang papet na rehimen 
sa Afghanistan, pinondohan pa rin 
ng US ang diktadura ni Musharraf 
para suhayan naman ang alyado ni- 
lang rehimen sa Afghanistan laban 
sa mga grupong Taliban at al-Qae- 
da. Higit pang pinalaki ng US ang 


10 


suportang pinansyal at militar nito 
sa Afghanistan mula nang ilunsad 
ni US President Bush noong 2001 
ang direktang agresyon ng US sa 
ngalan ng “gera kontra-terorismo” 
sa Afghanistan at Iraq at ang 
panghihimasok nito sa iba pang 
bahagi ng daigdig. Mula sa $9.1 
milyon lamang no- 
n.u ong 1998-2000, 
Ah biglang lumaki 
tungong $4.2 
bilyon ang 
ayudang mi- 
AY litar ng US sa 
AA Pakistan no- 


ong 2001- 
2003. Kabi- 


Na f lang ang mga ayudang 
pang-ekonomya, umaabot sa 


A 
$10 bilyon ang kabuuang ibinigay 


ng US sa Pakistan sa loob ng mga 
taong ito. Dahil dito, pumapangat- 
lo na ang Pakistan, kasunod ng 
Egypt at Israel, sa mga bansang tu- 
matanggap ng pinakamalalaking 
ayuda mula sa US. 

Bilang kapalit, pinahintulutan 
ni Musharraf na maitayo at ma- 
gamit ng US ang mga base militar 
nito sa Pakistan upang salakayin 
ang mga komunidad at bansang bin- 
ansagan ng US na “terorista.” Naki- 
pagsabwatan ang diktadurang Mus- 
harraf sa mga ahensyang paniktik 
ng US upang tukuyin at iligal na 
idetine, ipailalim sa tortyur at pata- 
yin ang mga pinagsususpetsahang 
mapanganib na mga kalaban ng US. 

Bilang serbisyo sa gerang agre- 
syon ng US, hinarangan nito ang 
hangganan ng Pakistan at Afgha- 
nistan upang walang maatrasan 
ang mga elemento ng Taliban na 
noo'y tumatayong naghaharing 
pangkating anti-US sa Afghanistan 
at ngayo'y naghihimagsik laban sa 
maka-US na papet na rehimen sa 
Afghanistan. Gayunman, kahit na 
sa kalakha'y sinusunod niya ang 


gusto ng imperyalistang amo, lihim 
na hinayaan pa rin ni Musharraf 
ang pasok-labas ng mga Taliban sa 
hangganan ng Pakistan at Afgha- 
nistan. Kinakasangkapan niya ito 
para lumaki pa ang pangangaila- 
ngan at panunuhol sa kanya ng US. 


Pasismo at paglaban 
ng mamamayan 

Mula nang pwersahang agawin 
ni Musharraf ang estado poder no- 
ong 1999, lumaganap ang pama- 
maslang at pagdukot ng mga pwer- 
sang militar sa mga kalaban niya sa 
pulitika, mga taong midya at mara- 
mi pang ibang tumututol sa ka- 
nyang paghahari. Naglunsad siya 
ng mga kampanyang militar laban 
sa mga pundamentalistang gru- 
pong Islamiko at iba pang organi- 
sadong grupong tumututol sa ka- 
nyang paghahari. Nagpakawala si- 
ya ng mga death squad upang mag- 
sagawa ng mga pamamaslang at 
masaker. Nagtatag siya ng mga sik- 
retong kulungan upang idetine at 
ipailalim sa tortyur ang kanyang 
mga kalaban. 

Walang pakundangan niyang 
binitiwan ang anumang pagkukun- 
waring sumusunod siya sa batas. 
Noong Marso 2007, karakaraka ni- 
yang tinanggal sa pwesto si Iftik- 
har Muhammad Chaudhry, pinuno 
ng Korte Suprema dahil nagpasya 
itong dinggin ang maraming kaso 
ng pagdukot at pagpaslang ng mga 
pwersang militar at mga kasong 
kumukwestyon sa ligalidad ng pag- 
hahari ni Musharraf. Napilitan la- 
mang si Musharraf na ibalik sa 
pwesto ang naturang mahistrado 
dahil nanindigan ang buong Korte 
Suprema laban sa ginawa ni Mu- 
sharraf at dahil sa malawakang 
pagtutol ng mamamayan. 

Nitong Nobyembre 2007, idi- 
neklara ni Musharraf ang emergency 
rule. Isinasangkalan niya ang pre- 


ANG BAYAN Enero 21, 2008 


SA IBAYONG DAGAT KP 


sensya ng mga pwersang Taliban sa 
hilagang kanlurang rehiyon ng Pa- 
kistan na kanugnog ng Afghanis- 
tan. Pero sa katunayan, hindi laban 
sa Taliban, kundi laban sa mga kri- 
tiko ng rehimen niya itinuon ang 
pasismo. Sinuspinde ni Musharraf 
ang konstitusyon, inaresto ang mga 
lider ng oposisyon, nilusob ang Kor- 
te Suprema at muling inalis si 
Chaudry dahil sa pagtanggi niyang 
suportahan ang emergency rule. Ina- 
tras na lamang ni Musharraf ang 
deklarasyon matapos sumang-ayon 
ang Korte Suprema sa kanyang kan- 
didatura sa eleksyon. 

Lugmok na lugmok ang pangka- 
lahatang kalagayan ng lokal na eko- 
nomya at kabuhayan ng mamama- 
yan. Ang abang kalagayan ng mayo- 
rya ng mamamayan at ang laganap 
na paninikil sa kanilang mga kara- 
patan ang nagtutulak sa kanilang 
lumaban at itakwil ang diktadura. 

Nakapananatili lamang sa 
pwesto si Musharraf dahil sa supor- 
ta ng US, mahigpit na kontrol sa 
burukrasyang militar at matinding 
panunupil sa mamamayan ng Pakis- 
tan. Subalit malaon nang nilalaba- 


nan ng mamamayang Pakistani ang 
pasistang paghahari ni Musharraf. 
Ang paglaban sa diktadurang Mu- 
sharraf ang isa sa mga usaping 
nagbigkis sa malawak na alyansang 
kontra-diktadura na binubuo ng 
mga rebolusyonaryong pwersa, 
iba't ibang sektor ng mamamayan 
at gayundin ng mga repormistang 
burgis at grupong Islamiko. 


Kasunduang 
US-Bhutto-Musharraf 

Dahil sa lumalawak nang pag- 
tutol ng mamamayan at sa pagka- 
kalantad at tinatamasang batikos 
ng diktadurang Musharraf sa buong 
daigdig, gustong pabanguhin kahit 
papaano ng US ang diktadurang 
Musharraf. Alinsunod sa layuning 
ito, itinulak ng US ang pag-uwi ni 
Bhutto upang magsilbing Prime Mi- 
nister at bigyan ng anyong sibilyan 
ang diktadurang militar ni Mushar- 
raf. Ang US ang pangunahing nag- 
ayos ng pagkakasundo nina Mus- 
harraf at Bhutto. 

Lalong nabubunyag sa likod ng 
mga pagkukunwari ang tunay at di 
mapasusubaliang pansariling interes 


ng US sa bansa at sa rehiyon. Pa- 
ngunahing papet pa rin ng US sa 
bansa at sa rehiyon si Musharraf at 
sa kabila ng mga nangyari'y wala 
itong interes na bitiwan ang dikta- 
dor. 

Gayunman, kahit sa ilalim ng 
pagpapakatuta sa imperyalismong 
US ay may relatibong nagsasariling 
mga maniobra si Musharraf para 
mapatatag niya ang kanyang pusi- 
syon at matiyak ang kanyang aw- 
tokratikong kapangyarihan at inte- 
res laban sa kanyang mga karibal. 

Sinasamantala ni Musharraf ang 
gipit na kalagayan ng US sa rehi- 
yon at ang desperadong pagsandig 
ng US sa isang brutal na papet na 
tulad niya, para manipulahin ang 
sitwasyon sa sariling bentahe, ha- 
bang ganap pa ring pinagsisilbihan 
ang imperyalismong US. 

Ngayon pa lamang ay sinisikap 
na ng US na iabswelto ang 
berdugong papet nito sa pamamagi- 
tan ng pagpapalutang ng isang ulat 
paniktik umano ng Central Intelli- 
gence Agency na mga “militanteng 
Pakistani” ang pumatay kay Bhut- 
to. AB] 


Bulaang ulat sa pagsabog sa Glorietta, pinal na 


TULAD ng inaasahan, isinara na ng 
rehimen nitong Enero 10 ang kaso 
ng pambobomba nito sa Glorietta 
2 sa Makati City noong Oktubre sa 
pagdedeklarang isang aksidente 
ang naganap na pagsabog. Ito'y 
upang ganap nang mahugasan ang 
duguang kamay nito sa karumal- 
dumal na krimen na ikinamatay ng 
11 at ikinasugat ng ng mahigit 
100 iba pa. Labinlimang empleya- 
do at mga bumbero naman ang si- 
nampahan ng kasong kapabayaan 
kaugnay ng pagsabog. 

Walang kaibhan ang pinal na 
report ng PNP sa dati na nitong 
ulat na mga kemikal na methane 


ANG BAYAN Enero 21, 2008 


at diesel ang sumabog sa kabila ng 
natagpuang RDX ng mismong mga 
eksperto sa bomba ng Philippine 
Army (PA). Ang RDX ay sangkap ng 
bombang C4. 

Pilit na pinatahimik si Maj. Al- 
lan Sollano, hepe ng Explosives 
and Ordnance Battalion ng PA ma- 
tapos niyang iulat na nakadisku- 
bre sila ng mga bahid ng RDX sa 
isang supot na plastik na nakuha 
sa pinangyarihan. 

Mas masahol pa, walang bang- 
git sa pinal na report ng pulisya 
hinggil sa tim nina Major Sollano 
at sa ulat nito kahit isa sila sa 
mga pinakaunang rumesponde 


matapos ang pagsabog. Pinagba- 
walan din ng militar na kapanaya- 
min ng midya si Major Sollano ma- 
tapos ang insidente. 

Hindi rin nito kinunsidera ang 
resulta ng independyenteng im- 
bestigasyong isinagawa ng Ayala 
Lands Inc. (ALI), may-ari ng Glori- 
etta 2. Ayon sa mga ekspertong ki- 
natulong ng ALI sa pagsisiyasat, 
bomba ang sanhi ng pagsabog. Ka- 
palit ng mga ito, pinagbantaan pa 
ang ALI na sasampahan ito ng kaso 
dahil pinapasok nito ang tim ng 
mga dayuhang imbestigador nito 
sa erya ng pinagsabugan nang wa- 
lang pahintulot ang PNP. ABI 


11 


N BALITA | 


EDSA 2, ginunita 
NAGDAOS ng programa noong 
hapon ng Enero 18 sa La Salle 
Greenhills, San Juan City ang mga 
grupo mula sa iba't ibang sektor 
para gunitain ang ika-pitong taon 
ng EDSA 2. Ang tema ng programa 
ay “Seven Years Is Enough”. Ibig 
sabihin, sobra na ang pitong 
taong paghahari ni Gloria Macapa- 
gal-Arroyo, na siyang nakinabang 
sa pag-aalsa ng mamamayan laban 
sa korapsyon at pandarambong ng 
rehimeng Estrada. Pagkatapos nito 
ay nagmartsa ang 800 sa mga du- 
malo patungong EDSA Shrine ngu- 
nit hinarang sila ng mga pulis. 

Dumalo sa aktibidad sina da- 
ting Vice President Teofisto 
Guingona, Bayan Muna Rep. Satur 
Ocampo at Gabriela Women's Party 
Rep. Liza Maza, mga kasapi ng 
Bagong Alyansang Makabayan, 
Black and White Movement, White 
Ribbon at Union of the Masses for 
Democracy and Justice. 


Panggigipit sa mga karapatan ng midya, tinutulan 


BINATIKOS ng iba't ibang grupo at indibidwal ang memorandum na in- 
ilabas ng Department of Justice (DOJ) sa pamamagitan ni Sec. Raul 
Gonzalez nitong Enero 11 laban sa midya. Nakasaad sa memorandum 
ang pagkontrol ng pulisya at militar sa pag-uulat ng mga mamama- 
hayag sa sinasabing mga sitwasyong pang-emergency. 

Ayon sa memorandum, maaaring sampahan ng kasong kriminal 
ang sinumang myembro ng midya na magbabalewala sa atas ng aw- 
toridad sa “mga sitwasyong pang-emergency.” Sasampahan ng kasong 
obstruction of justice ang sinumang mamamahayag na hindi aalis sa 
lugar na pinababakante ng mga militar at pulis. Inilabas ang memo- 
ramdum na ito mahigit isang buwan matapos ang protesta ng mga 
sundalo sa Peninsula Manila Hotel sa Makati City. Inaresto at idine- 
tine ng PNP ang mga myembro ng midya na noo'y nasa lugar dahil sa 
pakikialam umano ng mga ito sa operasyon ng mga pulis. 

Upang bigyang-katwiran ang paninikil sa midya, idinadahilan ng 
kampo ni Arroyo na gagawing “human shield” ang midya sa mga 
planong “destabilisasyon” laban sa gubyernong Arroyo. Ayon kay 
Gonzalez, nakakalap umano sila ng ulat paniktik na may namumuo na 
namang plano ng pagpapatalsik kay Arroyo sa Enero 22. 


Pagbawas sa taripa 
ng langis, binatikos 


BINATIKOS ng Kilusang Mayo Uno 
(KMU) ang hakbang ng Malacahang 
noong Enero 8 na bawasan ng 
P0.50 hanggang P1.00 ang taripa 
ng inaangkat na langis. Hindi ang 
mamamayan ang lubusang makiki- 
nabang dito kundi ang mga dambu- 
halang kumpanya ng langis tulad 
ng Shell, Chevron at Petron, anang 
KMU. 

Ayon sa KMU, ang dapat gawin 
ng rehimen ay tanggalin ang 12% 
na Expanded Value-Added Tax 
(EVAT) sa mga produktong petrol- 
yo. Ang P3.00 na EVAT ay kinukuha 
ng gubyerno sa bawat litrong diesel 
na kinokonsumo ng mga drayber at 
taumbayan. 


12 


Dayuhang minahan, pinatalsik 
ng mga magsasaka sa Nueva Vizcaya 


PINATALSIK noong Enero 16 ng galit na galit na mga [MINING 
taumbaryo ang mga tauhan ng dayuhang ACT 
minahang OceanaGold Philippines Inc. ka- IN 

bilang ang kanilang mga kagamitan sa| 
pagmimina. Inihatid sila ng mga residente 
hanggang makalabas sa hangganan ng bulu- 
bunduking baryo ng Papaya, Kasibu, Nueva 
Vizcaya. Å ~ 
Balak ng dayuhang kumpanya ng mina na (S5 
magsimula ng kanilang eksplorasyon sa barangay ngunit nanindigan 
ang mga lider ng mga tribo na kinabibilangan ng Ifugao, Ibaloi, Bug- 
kalot, Kankaney at Kalanguya na ang permit na hawak ng OceanaGold 
Philippines Inc. ay walang pahintulot mula sa kanila. Nilabag din um- 
ano ng kumpanya ng mina ang lokal na ordinansa ng Barangay Papa- 
ya na nagdedeklarang isa itong watershed area ng mga plantasyon ng 
citrus at kanugnog na mga baryo. Dito nanggagaling ang tubig para 
sa mga ilog ng Alimudin, Malong at Pahduan. 

Ang OceanaGold, isang Australian na kumpanya ng mina, ay may 
operasyon sa 21,465 ektaryang lupain ng Kasibu, kabilang ang baryo 
ng Didipio kung saan ito nagmimina ng ginto at tanso. Noong naka- 
raang taon, sa bisa ng temporary restraining order (TRO) ay napilitang 
tumigil ang operasyon ng kumpanya sa Didipio. Sa pagpapatalsik sa 
mga empleyado nito ay naunsyami ang pinakahuling tangka ng Ocea- 
naGold na muling makapagpatuloy ng operasyon nito. 


ANG BAYAN Enero 21, 2008 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXIX Blg. 2 
Enero 21, 2008 
www. philippinerevolution. net 
Editoryal 


Isiwalat ang magagandang balita 
ng armadong pakikibaka 


indi matatawaran ang inspirasyon at galak na din ito ng mahusay na pamumuno ng Partido, ng ma- 

H irite ng matatagumpay na takti- higpit at masiglang pagtupad ng BHB sa mga pampu- 
kal na opensiba at iba pang rebo- R 

lusyonaryong tagumpay sa mamama- 

yang Pilipino at mamamayan ng buong 

daigdig. 

Ang bawat tagumpay sa larangan 
ng armadong pakikibaka ay nagpapa- 
tatag sa kanilang determinasyong isu- 
long ang rebolusyon. 

Kaalinsabay, ang bawat matagum- 
pay na taktikal na opensiba ng Ba- 
gong Hukbong Bayan (BHB) ay sam- 
pal sa pasistang hukbo, sa reaksyu- 
naryong papet na estado at sa siste- 
mang ipinagtatang- 
gol nila. Inilalantad 
nito ang kasinungali- 
ngang ipinangangalan- 
dakan ng Armed Forces of 
the Philippines (AFP) na si- 
la'y nagwawagi sa despe- 
radong hangarin nilang 
gapiin ang rebolusyo- 
naryong paglaban 
ng bayan. 

Ang bawat ma- 
tagumpay na taktikal 


litikang gawain at ng lawak at lalim ng suporta ng 
mamamayan. 

Ang bawat labanan sa armadong larangan ay 
may kaakibat na labanan sa pampuli- 
tikang larangan. Nasa likod ng 
rebolusyonaryong ar- 
madong pakiki- 


na opensiba ay nagpapa- FS 
kita di lamang ng pagsu- ta 
long sa larangan ng arma- Apa z 
dong pakikibaka. Patunay a 


Mga tampok sa Mabibigo ang mga Ka Gino: Magiting 
pakana ng rehimeng at beteranong 


Panghihimasok ng US 


isyung ito... US-Arroyo PAHINA 3 | mandirigma PAHINA 6 sa Pakistan PAHINALI 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag 
sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa angba- 
yan@yahoo.com 


